DAVID MORGAN YN Y 
GARCHAR. 


Y*AFLU gwr fel DAviD MoRGAN 
I'r carchardy sydd sarhad, 
Gwr sy'n treulio'i fywyd allan 
Er llesoli Cymru fad; 
Hen gadfridog llawn o yni, 
Gwrol, gweithgar, ar bob awr, 
Un o arwyr Glowyr Cymru 
Yn ngharchardy Prydain Fawr! 


Gwrided gwyneb llys cyfiawnder 
Am y rheithfarn hon a wnaed! 
Rhydd y farn y gosp a'i llymder 
Gristionogaeth o dan draed! 
Sathrwyd uniawn farn, gan ragfarn 
Taflwyd gorchudd dros y gwir, 
Pan y taflwyd DAviD MORGAN 
I garchardy caeth y Sir! 


Hen gadlywydd dewr profiadol, 
Dyrcha 'i lef yn erbyn trais, 
Brwydra gydag ysbryd gwrol, 
Trechu'r gelyn yw ei gais; 
Traetha'i farn am gyfoethogion, 
Nifer trawsion, glewion gwlad, 
Rhai sy'n llenwi'u coffrau'n llawnion 
Ar draul chwys y mwnwr mad! 


Os yw MORGAN wedi gauad 
Yn y charchar oer a phrudd, 
Fe ddaw allan a'i gymeriad 
Yn disglaerio fel y dydd, 
Heb ystaen ychwaith na brychni, 
I'w bardduo am y wnaeth, 
Megys merthyr cadd ei roddi 
Yn ei gell mewn charchar caeth. 


Glowyr Aberdar a Merthyr, 
Gydymdeimlant oll i'r byw, 
Rhai sy'n para yn y frwydyr, 
Wedi colli'u ffyddlon Lyw ; 
Ond daw eto DAviD MoRGcAN, 
Yn ddihangol nol cyn hir, 
Bydd ei llais fel clychau arain, 
Yn adseinio trwy ein tir. 


GLAN DUAD. 


FYNNWN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN 


Na argraffer y gan hon heb ganiatad yr awdwr. 





